e> 


Tir 


YRS MON YD Sn GWI  fYT Y Y AHYO 


GW 


£ 


PENILLION, 
A gyfansoddwyd. wrth;;fedul) dmi): Diwygiad 
Crefyddol grymus. sydd yn myned; yn .mlaên: 
yn awr yn y wlad hon ac America. o 





Pa beth am y nos, wyliedyddion ?. 
- A pes rhyw arwyddion am wawr? 
Â ydyw yr haul ar ymgodi ^^. 
I wasgar du leni yllawr? 
Fel hyn-y bu llawer yn gofyn; 
Mewn pryder, yn Sionyn hirt”^,.. 


'Ond-er-y dwys holi, mantellau.' 


Y nos â orchuddiai y-tir. ^^ 


mm 


Crochruai y rheibus fwystfilod, 
Ymgrwydrai y llewod o'u ffau; 

Teyrnasent trwy draha a dychryn, 
Tra bu y ddu nos:yn parhau, 

Ond wele! yn nhir y gorllewin, :.; 
Lle disgyn haul natur i lawr, 

Mae Haul-y Cyfiawnder yn codi, :,, 
Mae'r nos yn diflanu, mae gwawr ! 


Ar ff mae'r cymylau gordduom, 
O flaen per awelon y dydd; 

Mae trymder y nos yn. myn'd heibio, 
Mae Sion yn teimlo'n fwy rhydd, 


Gb if 














2 


Mae nawr yn anadlu mewn gweddi 
At orsedd ei Duw yn fwy rhwydd, 
Mae teimlad yn ei deisyfiadau, 

Ac ar ei gweddiau mae llwydd. 


Clybuwyd y gwawdwyr yn gofyn, , A 
Ynfynychi Sion cyn byn, 
Pa le mae dy Dduw i'th waredu t_. 
Paham yr edrychi mor syn? 
A oes genyt Dduw, gad in' wybod, 
A ydyw dy Briod yn fyw? 
Chwi wawdwyr! pe carech gaelgwybod, 
Mae'r ateb yn barod—byw yw ! 


Byw yw ! JI$ byw hefyd yw Sion, 
Byw fydd hi tra bywyd-yn bod ; 
Er hepïan yn hîr ni bu farw, i 
Mae heddyw mor fyw ag erioed, 
Er cymaint cynddaredd y gelyn, 
Er lleted pyrth uffern, bydd byw ; 
Cyflenwir ei heisiau'n dragywydd, 
O'r ffynon ddihysbydd—o'u Duw. 


Mae bywyd yn Sion! pwy. ddywed, 
Nad oes, tra-yn clywed eì llef, 

Mewn mawl, diolchgarwch, a gweddi 

'Ynesgynifynyirneft y 


:3 


Ai meirwon sy'n llefain ?—os felly 
Crochfioeddied y ceryg.o'r mur, 
Udganed y pres anwerthiedig, 
A phyncied yr haiarn a'r dur, 


Tra nad oedd ond son am Ddiwygiad 
Yn bod yn ein gwlad, yr oedd gwen 

I'w gwel'd ar blant Duw yn mhob ardal, 
Yr ieuanc yn gystal a'r hen, 
'Roedd dyfroedd I enaid sychedig 

_ _ Yn 2od o'r Amerig i'n gwlad, 

Ond mwyaf a ddaethai, cynyddu 
Wnaì'r syched am fwy o fwynhad. 


Â mwy o fwynhad a ddaeth ini, 
Daeth ini'r Diwygiad ei hun: 
Darfyddodd y son yn y sylwedd, 
A'i deimlo.a wnelo pob un, 
Cynyddu a wnelo'r goleuni, 
Nes ymlid y caddug du tew ; 
A'i gwres fyddo'n toddi'r cadwynau, 
A thrwm lyffetheiriau y rhew. 


Mae eisioes ganiadau ymwared, 

I'w clywed mewn parthau o'n gwlad, 
Am fod afradloniaid yn ceisio, 

Dan wylo, hen breswyl eu Tad, 














“4 


Pechasom! medd lluodd ar unwaith, 
Na ddanfon-ni ymaith mewn gwg 

Gwna dderbyn yn rasol fêl gweision 
Dy feibïon annheilwng a drwg. 


Hen wyr a hen wragedd a welir ,,. 
; Yn.chwilio yn brysur yh awr,. 

“ Am Geidwad i'w henaid colledig 

Rhag suddo'n ddamnedig 1 lawr i: 

A'r glandeg enethod a'r.becligyn,; 
'A gydymofynant am Dduw, 

. Ymrwymant mai eiddo yr Arglwydd, 
” A fyddant i farw neu fyw. 


Mg 


O'r nefol Ddiwygìad.! :paid.eilio, 

' O'r manau sy'n teimlo dy nerth... 
Ond dangos,dy .hun yn fwy grymus 

Nes gwelo'r esgeulu$ dy werth, :: 
Er hyny-ymleda dros Gymru, 

Ie, Prydain gyfoethog a'r byd :> 
Nes delo. zwynebryd y.ddaear i 
Yn unwedd a'r nefoedd i gyd. « 





